


BAliDDONIAETH 


BENILLIOlí CYFAROHIADOL 

I gyfarch y Côr a’r Cadeirwyr, gyda’r Beirdd, a’r 
holl gynulleidfa jn gyffredinol, yn yr 

EÍSTEDDFÖD FÄWR GENEDLAETHOL U ABERYSTiYTH, 

yn sir Aberteifi, yn Neheudir Cymru, 

Y 12, 13, 14, a 15 0 Fedi, 1865. 

1 . Y mae ein côr tra gwych talentog, 

Gyda’u caniadau gwir ardderchog, 




Yn haeddu’r clod yn dra mawreddol 
Ac ara eu doniau da rbagorol. 

2. Y mae’n cadeirwyr dawuusedig, 

A’u geiriau pêr sy’n bur barchedig, 

Yn baeddu’r clod yu bur ryfeddol, 

Ac am eich canad tra mwynderol. 

3. Boed i chwi fodyn wynfydedig 
Mewn bywyd pur sy’n berffeithiedig, 

A chyda Duw' yu orfoleddus, 

Mewu sauctaidd urddas anrhydeddus. 

4. Ymmôr ei gariad dysglaeredig, 

Mewn períFaith burdeb goleuedig, 
l gael gwin ei gariad mwynderus, 

Mewn gwir lawenydd pur ddiddanus. j 

5. Ac yn y Ganaan ogoneddus, 

Lle clywn ganiadau peroriaethus, 

A chyda’r Duwdod anwylderol, 

Alewn cariad mwyn a melusderol. 

0. Boed clod i’r beirdd sy’n bur-barchedig, 
A’u geiriau gwir sy’u dra ffraethedig; 

Ac am eu dullwedd tra heddychol, 

A’u gwir ganiadau peroriaethol. 

7. Boed i chwi íyrdd o fawr fendithion, 

A pherffaith bur o gu gysuron, 

A bod yn ddedwydd mewn hapusrwydd, 
A chyda’r Drindod yn dragywydd. 

8. Tu fewn i’r nefoedd addurnedig, 

A chyda’r Duw sy’n fendigedig; 

Rhowch glod am berlau’r prynedigaeth, 
Ac am drysorau’r iachawdwriaeth. 

9. A’r dyrfa bardd a pharchusedig, 

Fo mwy trwy Grist yn wir gadwedig; 
Boed ichwi oll i gael duwioldeb, 

Cyu myned draw i dragwyddoldeb. 

69 


3 

10. Ác am byth yn bur berífaithiadol 
Tu fewD i’r nefoedd addurniadol, 

I fwyn glodfori Duw’n dragwyddol, 

Ac am eí gariad gwaredigol. 

11. “’A thu fewu i nefoedd y gogoniant 
Y rhoddwch iddo beraidd foliant; 

Ynghariad Duw a’i belyderau, 

Cewch fyrdd a rawy o ryfeddodau. 

12. O boed i ni gael myn’d i’r nefoedd, 

I fyw yn ddedwydd am byth bythoedd, 

I wel d ei wedd a’i lan anwyldeb, 

N deg odiaeth iawn mewn llawn eglurdeb. 

13. Ac ar ei orsedd wych fawreddig, 
iMewn mawredd urddas sancteiddiedig, 

Ei degwch dysglaer tra mawreddus 
Eydd berífaith burdeb gogoneddus. 

14. Ger bron y saint a’r glân gerubiaid, 

Ynghyd a’r perfiFaith bur seraphiaid, 

Yn canu ei glod yn rymusderol, 

ŵ" Am ei gariad diderfynol. 

15. A bydd ein gwynfyd pur mawreddol, 

A mwy’n dragwyddol yn gynyddol, 

Mewn cyfoeth gwir a godidowgrwydd, 

Yn berfifaith bur mewn ardderehowgrwydd. 

16. Byth gyda’r Duwdod bendigedig, 

Ym môr ei gariad addfwynedig; 

Ei bur a’i berffaith anwylder^u 
Sydd anairnadwy felusderau. 

Fellÿ y lyddo, Amen. 

Wiliiam: Robeets, Bardd Berw, 

Penmynydd, Môn. 


69 


4 


■yB, ATTor>iA.r), 

SEF, 

PEDWAR 0 BEîsILLIOiSr AR Y CYNHAUAE. 


1 . Ni gawsom g’nhauaf hyfryd iawn, 

A gwych d’wysenau hynod lawn, 

O law ein Duw y flwyddyn hon, 

0, down diolchwn ger ei fron. 

2. A chawsom dywydd braf a thês, 

I gasglu’n hymborth ar ein lles, 

Boed°ini’n glir glodfori üuw, 

Am fara iach i’n cadw’n fy w. 

3. Clodforwn Ef ar hyd ein hoes, 

Am bob trugaredd in’ a roes, 

Clodforwn Dduw meẅn hyfryd hedd, 

Am fywyd pur tu draw i’r bedd. 

4. Tu fewn i’r Ganaan hyfryd draw, 

Yn ddisglaer ar ei ddeheu-law, 

Yn harddach fyrdd nag ydyw’r wawr, 

Dros feithder tragwyddoldeb mawr. 

'W’li-LlAM Eoberts, Bardd Berw, 

Penmynydd, Môn. 


Argraffwyd gan B. Humplireys, Caernarfon. 


